


“Y LLO AUR YN ARWAIN LLU” 


CÂN NEWYDD, 


A chyfeiriadau at ei hawdurdod—y Byd 





wi berchenog, ardreth y Byd, y traws- 
feddianydd a'i dwyll, a ffolineb 


dynoliaeth, 

GO 1 
; | I 
Duw ydyw perchenog y nefoedd, a : 
Y ddaear, a'r moroedd i gyd ; Gên. 14. 19. 
Efe yw perchenog pob gronyn 
O gyfoeth a berthyn i'r byd ; Salm 24. 1. 
Efe roddodd fôd i ddynoliaeth, 
Nis gallai fodoli ei hun ; Salm 100. 3. 
Ei enw sydd eglur ar bob-peth, PAU. 1. 20. 


A'i wadu nis gellir gan ddyn, 

2 
A'r ardreth a gais gan ddynoliaeth, 
Am balas mor brydferth a'r byd, 
Yw cael gan ddynoliaeth ei garu, — 
A charu ei gilydd i gyd ; Mat, 22. 3], 4c. 
Nis gallai y Duwdod ei hunan 
Ro'i deddfau mwy uniawn i fyd, 
Na rhoddi dynoliaeth i gerdded 
Ar lwybrau o gariad i gyd, 











| 





2 


Mor hardd ydoedd gweled dynoliaeth 

Yn rhodio wrth reol ei Duw; Gen, 2, 
Y nefoedd a'r ddaear yn gwenu 

Ar deulu mor ddedwydd yn byw; 

Ond diafol, hen elyn y Duwdod, 

Ddaeth atynt ryw ddiwrnod ar dro,— Gn. 3, 
Pregethodd ei bregeth ragrithiol,— 

Mae hôno ar gacl yn ein bro. 


4 


Ar ol i ddynoliaeth ei gredu, - 
Mae'n hawlio cael ardreth y byd ; Afal. 4. 9. 
A chafodd yn ufydd ei ofyn,— 

Cydunodd cenhedloedd i gyd; 

Gofynodd i'r Iesu am ardreth, 

Do, ddeugain diwrngd a'u nos; Mal. â 
Ni chafodd gan Iesu un hadling, 
Ond ernest o gongcwest ei Groes. 

5 
Ffol iawn y bu. Aaron ac israel,— 

Nid hyfryd im' adrodd eu tro 

Yn rhoddi o aur eu clyst-dlysau, 400: 33, 
A'i toddi i ddiafol yn llo, 

Mab Nebat, yr hwn oedd yn frenhin, 

Aeth wed'yn—yr adyn, o'i go, 


A. dyblodd yr ardreth i'r gelyn, I D/êU. 10. 4, 
A rhoddodd i ddiafel ddau lo, 
6 


O fanwyl gyfeillion Trindodol, 

Eich enw a ddywed i mi, 

Y talwch eich ardreth i gwmni 
Gogyfuwch, gogyhyd, eu fri, 

Gan wneuthur dau berson dychmygol 
O Ysbryd, a Duwdod i'r Mab, 

A'i huno yn gydradd yn Drindod 
Gogyfuwch Personau a'r Tad. 








3 


7 


A dywedwch eu bod yn y dechray 
Wn rhoddi gogoniant i 477; 

Ac felly yn oes-oesoedd i bara, 
Gan roddi Ave» wrthi hi. 

Os felly, gyfeillion 'Trindodol, 
Dangoswch, os medrwch, i mi, 
Fod 4 o dduwolion y Beibl 

Yn rhoddi gogoniant i 477. 


8 


Y Duwdod a ddywed ei hunan,— 

Duw arall nid oes ond Myfi. £$2 45. 5. a 18. 23, 
Na, na, meddwch chwithau mor hyfion, Esa 46. 9. 
Ni wyddom am ddai feltydi; : 
A'r Iesu, er cymaint ei fawredd, 

Y Person canolog eich tri, 


A ddywed mor eglur ei hunan,— foan 10. 29. 
Fy Nhad sydd yn /sy na myfi. Joan 14. 28. 
9 


Gwir yw fod cyflawnder y Duwdod. Co/. 1. 19.a 2.9 
Yn Iesu ar gyfer y byd; 

Ond dywed am hwnw ei hunan, 

Mai eiddo y Tad oedd i gyd, i (000 3. 38, 
Ac hefyd fe ddywed yn mhellach, 
Nas gallai y Mab wneuthur dim ; 

Ac am ddydd y farn sydd yn dyfod, J/arv 13. 32; 
Nis gwyddai pa ddiwrnod bydd hyn. 


LO 


Gan nad oedd gan Iesu ddim mawredd— 

Ond mawredd o roddiad y Tad, 

Nis gall fod ei Dduwdod personol 

Ond person dycAimygo/ ein gwlad. 

Y Crêwr yw Tad yr ysbrydion 

Sydd eglur trwy Feiblau y byd, JTeb, 12. 9, 
Os felly dychmygol eich /rydydd— 

A 1/rindod, yn bechod o hyd, 








4 


TI 


Mi nodaf air bach am eich //ydydd, 

A hyny yn rhwymau fy nghân. 
Mai enw y Crêwr—td ar, rall, 1 04m 44 241 
Yw ysbryd tragwyddol a glân. 2 C07.a. 1 71 
Addefwch mai ysbryd yw'r Crêwr,— 

Ni wadwch nad ydyw yn lân ; 

A hwn a gynhyrfodd brophwydi, ai. 2 
A'r bedydd ysbrydol a'i dân. Deu. 4. 24. 


I2 


Gan fod yr athrawiaeth Drindodol o 
Yn herio geirwiredd y Tad, 

A sythu yn erbyn, yr Iesu, 

Gan roddi i'w eiriau nac- had; 

A chan fod aml-dduwiaeth yn bechod, 
A. hwnw mor ffiaidd ei bryd, 

Faint gwell ydyw 777nioa na'r L/oiau | 
Fu'n felldith am oesau i'r byd ? | 


J. R., Machyn/liil: 


rgsrafayd dros yr. Awdwr, 





